KOYI 
GAFARA 


Kuma ku yi wa juna alheri, masu tausayi, 
kuna gafarta wa juna, kamar yadda 
Allah ya gafarta muku sabili da Almasihu. 


AFISAWA 4:32 


kt 


Idan mutanena wadanda ake kira da sunana, za su kaskantar da 
kansu, su yi addu'a, su nemi fuskata, su rabu da mugayen 
hanyoyinsu. Sa'an nan zan ji daga Sama, in gafarta musu 
zunubansu, in warkar da kasarsu. 2 Labarbaru 7:14 


Albarka tā tabbata ga wanda aka gafarta masa laifofinsa, 
wanda aka rufe zunubinsa. ZAB 32:1 


Amma da yake yana da tausayi, ya gafarta muguntarsu, 
bai hallaka su ba. ZAB 78:38 


Ka gafarta zunuban jama'arka, Ka rufe dukan zunubansu. 
Selah. ZAB 85:2 


Gama kai, Ubangiji, mai kyau ne, mai gafartawa ne. 
Mai yawan jinkai ga dukan wadanda suke kiranka. ZAB 86:5 


Idan kai, ya Ubangiji, ka lura da mugunta, ya Ubangiji, 
wa zai tsaya? Kuma akwai gafara a wurinka, tsammaninka, 
a ji tsoronka. ZAB 130:3-4 


Domin in kun gafarta wa mutane laifofinsu, Ubanku na sama ma 
za ya gafarta muku: Amma in ba ku gafarta wa mutane 
laifofinsu ba, Ubanku kuma ba zai gafarta muku laifofinsu ba. 
MAT 6:14-15 


Kada ku yi hukunci, ba kuwa za a hukunta ku: kada ku yi hukunci, 
ba kuwa za a yi muku hukunci ba: ku gafarta, za a kuwa 
gafarta muku: LUK 6:37 


Yesu ya amsa ya ce masa, “Siman, ina da maganar da zan fada 
maka. Sai ya ce, Maigida, ka ce. Akwai wani mai ba da bashi 
wanda yake da masu bi bashi. Kuma a lõðkacin da ba su da wani 
abu, ya gafarta musu duka biyu. To, ku gaya mani, wanne a 
cikinsu zai fi sonsa? Saminu ya amsa ya ce, Ina tsammani shi ne 
wanda ya gafarta masa da yawa. Sai ya ce masa, Ka yi hukunci 
daidai. Sai ya juya wurin matar, ya ce wa Siman, Ka ga matar 
nan? Na shiga gidanka, ba ka ba ni ruwa ga kafafuna ba, amma 
ta wanke kafafuna da hawaye, ta shafe su da gashin kanta. 

Ba ka sumbace ni ba, amma matar nan tun lokacin da na shigo 
ba ta daina sumbantar kafafuna ba. Ba kai na da mai ba ka 
shafa ba, amma matar nan ta shafe kafafuna da man shafawa. 
Don haka ina gaya maka, an gafarta mata zunubanta, 

masu yawa. gama tana kaunar da yawa: amma wanda aka 
gafarta masa kadan, wannan yana kaunar kadan. Sai ya ce mata, 
An gafarta miki zunubanki. LUKA 7:40-48 


Ku kula da kanku: Idan dan'uwanku ya yi maka laifi, ka tsauta 
masa; Idan kuma ya tuba ka gafarta masa. Kuma idan ya yi maka 
laifi sau bakwai a rana, kuma sau bakwai a rana ya komo gare ka, 
yana cewa, 'Na tuba; ka gafarta masa. LUKA 17:3-4 


A cikinsa ne muka sami fansa ta wurin jininsa, wato gafarar 
zunubai, bisa ga yalwar alherinsa. Afisawa 1:7 


Ku yi hakuri da juna, kuna gafarta wa juna, in wani yana da 
husuma da wani: kamar yadda Almasihu ya gafarta muku, haka 
kuma ku yi. KOLOSIYA 3:13 


Idan muka furta zunubanmu, shi mai aminci ne, mai adalci kuma 
zai gafarta mana zunubanmu, ya tsarkake mu daga dukan rashin 
adalci. 1 YAHAYA 1:9 


Gama Ubangiji mai tausayi ne da jinkai, Mai hakuri ne, Maijin kai, 
yana gafarta zunubai, yana ceton lokacin wahala. MAZI 2:11 


Ka gafarta wa makwabcinka muguntar da ya yi maka, haka kuma 
za a gafarta maka zunubanka sa'ad da kake addu'a. Wani yana 
kiyayya ga wani, Ubangiji kuma yana neman gafara? Ba yajin kai 
ga mutum wanda yake kamar kansa, kuma yana neman gafarar 
zunubansa? MAZI 28:2-4 


...Kai, ya Ubangiji, saboda girman alherinka, ka yi alkawarin tuba 
da gafara ga wadanda suka yi maka zunubi, kuma daga cikin 
madawwamiyar kaunarka ka sanya tuba ga masu zunubi, domin 
su tsira... ADDU'AR MANASSA 1: 1 


Ku kaunaci juna da zuciya daya; Idan mutum ya yi maka zunubi, 
ka yi masa magana lafiya, kada ka yi yaudara a cikin ranka. 
Idan kuma ya tuba ya furta, ku gafarta masa. Kuma idan ya 
kasance mara kunya, kuma ya dawwama a kan zaluncinsa, to, 
ku gãfarta masa daga zukãtansa, kuma ku bar wa Allah ramuwa. 
GAD 2:3, 8 


